
CAN 0 GLOD 


J. Lloyd Daviés, Yswain, Blaendyffryii, 

a’i 


^neddiges serchog; 

Gaw Maria Willìams, Blaenpantycreuddyn, 
Llandyssul. 


1 . 


O canwn glod i’r Bonedd glân, 

Am hela’r Mailway yn y bla’n ; 

Squire Davies gaiíF y clod, 

Ddaeth â’r newydd goreu’r ’rioed, 

2 . 

Waith fod y Raîlroay’n d’od yn mìa’n, 
Y peth na fu erioed o’r bía’n; 

Ar clychau’n canu ddydd a nos, 

Hoíf beraidd sain, heb neb yn gro’s, 




2 


3. 

R’yrn lanau’n ei chroesawu ’mla’nj 

Gan obaith cawn i lô ar y tân ; ^ i 

A’n plant i cld’od mewn parch a bri, 

Mewn cyflyin Drains i ymwel’d â ni. 

4. _ 

Bu Squire Davieg, barchus wr, 

Yn llanw i Wheelber newy’n siwr; 

A’i Raw a’i Bicas loyw lan, 

Yn leadó’r Railway dd’od ymla’n. 

5. 

Bu David Davies, gydâg e’, ' 

Yn dodi’r Railway yn ei lle;— | 

Glan wr boneddig parchus ; 

Am barchu’r henaint gweddus gwiw. I 

6 . ; 

Gosodwn ef mewn cadair lân, 1 

A phawb i’w gario, fawr a mân : 

Ow ! Squire Davies, gaiíf y clod,— 

O blaid y gwan y inae erioed. 

7.' : ' 

Mae ef yn barchus yn mhob man ; 

Saif ef o blaid y cryf a’r gwan : 

Pan ddelo’r ìfordd i ben yn lân, 

Y llwm a’r llawn, carit lô a’r tân. 

,■ 8 . . • 

Ond hyn sy'^dd.yn fy nalino I, n 

Beth gavYn ar tâh nes delo hi ? 




3 


Pan ballo pob peth yn y byd, 

Mae coed Gallt’rodyn eto ’byd. , 

9. 

Mae’r arian gloywlon wedi ffoi> 

A ninau bron a sythu’n ddau; 

Does achos i ni Iwfrhau, 

'M. 2 ìq’ i' Sq'aire mwyn yn trugarhau. 

10 . 

Diolchwn iddo yn mhob man, 

Am waith mor dda i’r cryf a’r gwau ; 
Ceir gweled Station cyn bo hir, 
Gerllaw Llandyssul;—tyma’r gwir. 

11 . 

Clywais newydd ’rwyf yn coelio, , 
Fod y Squire wedi uno 
A Bon’ddiges ieuanc didy ; 

Mae’n îan briod ganddo heddy’. 

12 . 

O mor hoff Oecld genyf weled, 
Ganddo’n walìto wraig mor laned; 

Ac mor lloned yn ei Hygad, 

Hi yn wir yw’ blodeu teir-gwlad. 

13. 

Ma’i dau lygad fel dau berlyn, 

Yn eu dwy-rudd mae dau rosyn; 

O mor hardded yw ei gweled! 

’Does yn Nghymru wraig morlanedî ” 


4 



14. 

O nior liardcl yw gweled perlyn, 

Call a phrydferth yn BlaendyfFryn ; 

D aeth dwy aden i gyd-dyrm, 

Drwy ardaloedd prydferth Cymru. 

. 15, 

fí Bydd Squire Davies a’i wraig lon, 

Yn gwel’d ei waith yn d’od gerbron ; 

Cawn fwyd a diod, glo a chaleh, 

Ar hyn o di’o bydd pawb yn falch, 

Os gofyn neb yn un-lle, 

Pwy wnaeth y geirau hyn 
Hen wraig fach, anllythrenog, 

Heb fedru darllen dim; 

Ni fedraf ddim ’scrifenu, 

Na darllen hefyd chwaith; 

Heu buasai’r gân ynbrydferth, 

Yn d’od i ben ei thaitli. 

ÄÎARIA WILLIAMS, 


[b, D4VIES, 4KGI14FFYDD, C4STELLNEWYDD, 

A 


